ì a 
on, jr Aug, Ê$B» “ 
wê EM EF 





” cf “ * 
b— A kb 


| MARWNAD NEU ALARNAD 
ì MAB AM EI RIENI, 
' Sef Isaac a Mary Jones, ger Llanwrtyd, y rhai a fuont 
feirw, y cyntaf yn 1838, a'r diweddaf yn 1864, ac a gladd- 
wyd wrth Gapel y Glynos. 
Gan Roger Jones, Llanwrtyd, brawd arall Isaac o Dreflys. 
i i Ail Argraffiad.-- Pris Ceiniog a Dimeu. 


| 
| 
Y 


l Rbyw achos galaru gaf deimlo, 
Ac oml ofidio o hyd, 
Ac etto does dim wedi addo, 
Ond croesau tra'n rhodio'n y,byd ; 
Ymhlith yr amrywiol ofidiau, 
Daeth angau fe friwiodd fy mron, 
Aeth ymaith a'm hanwyl rieni, 
Er canu—galarnad yw hon, 


| 2 Rhyw ddeunaw cant meithion o flwyddi, 
'Tri deg ac wyth hefyd at hyn, 
Oedd oedran ein Ceidwad pryd hyny, 
A'm 'Pad yn wynebu y glyn; 
A deunaw cant ydoedd a haner, 
A phedaìr pan ddeuai y dydd, 
1 mam i ymdrecbu ag angau, 
A myn'd o'i gofidiau yn rhydd. 
8 Oed nhad pên yn myn'd trwy'r Iorddonen, 
Oedd pumtheg a thru'gain ag un, 
Gadawodd ef ddyddiau'r addewid, 
i Heb glefyd byth wrtho ynglyn, 
| Saith deg a phump hefyd o flwyddi, 
Oed mgm ydoedd hyny ì gyd, 
Pan bedodd ei benaìd antarwol, 
Ur byd sydd drag wyddol ei hyd. 
4 Er bod un ar bumtheg o flwyddi, 
Rhwng mam mynd i'w chladdu a nhad, **? 
'Roedd angau mor anhawdd i'w dderbyn, 
A gelyn ergydiau mewn brad, 
Mr dyfod blin aml ofidiau, 
A thrymion gystuddiau i'r ty, 
Croesawir b:a.dd bob peth cyn angau, 
| Par hwn wylo dagrau ì mi. 
5. Galaru sydd eithaf naturiol, 
I'r holl natur ddynol i gyd, 
Ar rbyw amgylchiadau fel hyny, 
Sef symud rhieni o'r byd, 
Er bod eu haneddau yn unig, 
Maent ddiddig heb ofid na braw, 
Nid rhaid i'r preswylwyr ddim crynu, 
Nac ofni fod gelyn gerllaw, | 
6 ?Rwi yu gweled fwy fwy ?nol eu claddu, 
Mae ofer yw iuii roi mryd, 
Ar ddim o bob pethau a welir, 
Cyfnewid yn brysur mae'r byd, 








“x 





Mae dull y byd hwn ynmyn” d heibio, 
Mae felly i fod etto'n mhob oes, 

*Does dim dal ymddiried byth ynddo, 
Ond 'rhwn ga'dd ei hoelio ar y groes. 
O am gael adnabod y cyfaill 

Ym mhob rhyw gyfyngder a lyn, 

Fe gefna fy anwyl berthnasau 

Yn angau *madawant bob un, 

Fe allai mae hwy fydd y cynta” 

Waith methu a dala yn lan, 

A minau yn haeddiant yr [ESU, 

Pryd hyny a'i mentraf yn mlaen. 

Er myned o Abel, mab Adda, 

Yn gyntaf trwy angau o'r byd, 

Rhyw filoedd fra maith a'i canlynodd, 
Hyd yma trwy'r oesoedd i gyd, 

Ond etto mae adeg cyfarfod, 

A'r forau'r diwrnod a fydd 
'Tylwythau y ddaear fydd yno, 

Fn, ddaw, a'r rhai hefyd y sydd. 
Mae'r siwrneu'n dra phell aethant iddi, 
Am fanwyl rieni 'r wy'n son, 
Gobeithiaf yn wir eu bod heddyw 
Mewn gwlad nad oes pechu na phoen, 
Eu cyrph a osodwyd i orwedd, 

Yn waeledd o'm golwg ì mwy, 

Ni wnant hwy ddychwelyd byth attaf, 
Ond rhodiaf ar fyr attynt hwy 


10 Heb ofyn un cennad daefh angau 


I 





EO 


Fe'u t'rawai ^'n eu bron gwnaetb eu brad, 
l'r galon yn union 'r ergydiodd 
Nes safodd peirianau eu gwa'd ; 
Ffyddlondeb a welwyd yn eglur, 

A llafur fra parodd eu faith, 

O'r pryd dechreuasant grefydda, 
Nes gorphen eu gyrfa a'u gwaith. 
Gadawsant ni nol mewn mawr alar, 
'Doedd dim gennym, bedwar o blant, 
A phawb yn bresennol oedd yno, 
Ond wylo a hwy'n myned bant, 
O'r teimlad nis gallwyf ddarlunio, 
O hyd ydwyf ynddo'n barhaus, 
Wrth feddwl eu bod wedi 'ngado, 
Mae hyn arnaf etto fel trais. 

Ond ef£o dymunwn i feddwl 

Mae llywydd y cwbwl yw Duw, 
Mae ^'Fe all gymmeryd pawb atto, 
Pan mynno a'u cadw hwy'n fyw, 
Achefyd dymunwn i dewi, 

A pheidio rhyfygu yn un wedd, 
Oad cofio mai buan y byddaf 

Fy hunan yn wael yn y bedd. 








5] 


13 Rhyw gennad tra didwyll yw'r angau, 
Nid arfau na dim wnaei droì, 
Ni thycia dim moddion meddygon 
Mae pob ihyw gysuron yn ffoi ; 
Pe chwiliwn y llwybrau dramwyent, 
A'r teiau'r aneddent yn fyw, 
Nis gallaf eì ffeindio'n y rhêiny, 
Wu lletty yw'r gladdfa gwir Yw. 

14 'Rym ni yma etto)n ymddifaid, , 
Yn eubyd anialwch y byd, ido 
Fe allai fod llawer heb deithio 
Ond hwy aethant trwyddo igyd, 
Bron metìiu a gweled 'rym ynddo, 
Pa fodd i ymlwybro ymlaen, 
Ac etto mae achos rhyfeddu 
'N bod heddyin tu yma i'r tan. 


15 Rhyw lawer cydmariaeth arferir, 
O fewn yr ysgrythur o hyd, 
Er dangos mor fyred yw'n dyddiau, 
A gwagder holl bethau y byd, 
A*nt heibio fel gwenol y gwehydd, 
Neu gysgod ar fynydd neu fryn, 
Neu eryr yn hedeg at ymborth,— 
Duw'n gymmorth ìi feddwl am hyn. 
16 Deisyfais un peth gan yr Arglwydd, 
A hynny a geisiaf o hyd, 
Sef trigo o fewn ei gynteddau, 
Nes myn'd trwy borth angau o'r byd. 
1l edrych a gwel'd ei brydferthwch, 
Mae hynyi mi o fawr werth, 
A 'mofyn am dano'n eì deml, 
Fel hyn adnewyddir fy nerth. 


17 Bu'r seintiau sydd wedi myn'd adref 
Yn frivo 'n eu dyddiau'n y ty, 

Rhaid deehreu trafaelu tra yma, 
Os awn i'r gymanfa sydd fry, 
Os garw y daith rhaid trafaelu, 
Heb byth roddi fynu'n un wedd, 
Ceir gorphwys yn llonydd 'nol hynny, 
Yn nistaw ystafell y bedd. 

18.0 nad allwn dewi fel Aaron, 
Er colli dau feibion oedd gu, 
Yn ddiau yn ddwys iddo deimlo, 
Pan ga'dd ei ergydio mor gru” 
Mae pob goruchwyliaeth yn gywir, 
Er bod yn aneglur yn awr, 
Mae niwl a chymylau'ri ei chuddio, 
O olwg trigolion y llawr. 

19 Bu Jacob yn ymdrech a'r angel, 
Mewn rhyfel ryw ddydd braidd a'i Dduw, 
Aeth Benjamin bach meddai ymaith, 
Simeon a Joseph nid yw, 








Yr olwyn pryd hyn oedd heb gylchu, 
A'r cwbl. oedd iddo fe nghudd, 
Daw'r troion tywyllaf i ninnau 

Ryw forau mor oleu a'r dydd. 

20 Ffyrdd Duw sy'n y moroedd o'r golwg, 

Nid ydynt yn amlwg bob pryd. 

A'i lwybiau'u y dyfroedd sydd ddyfnion 

Ond pob petb sydd gysson i gyd, 

Cymhylau a tb'wllwch amgylcha, 

'Rhwn ferchyg ar wyntoedd y nen, 

Cyfiawnder a barn ydyw trigfa, 

Ei orsedd am byth byddo'n ben. 

Hen elyn dynoliaeth yw'r angau, 

Mae'n tramwy a'i gledd i bob gwlad, 

Mae'n torri o hyd yr undebau, 

Rhwng plant sydd a'u mammau a'u Tad, 

Ond er rhaid rhoi fyny i'r angau, 

Ei faedrìu ga'dd yntau cyn hyn, 

Yn llwyr fe'i gorchfygodd yr ÍEsU 

Er trengu ar Galfari fryn, 

99 Er rhoddn hanwyliaid i orwedd, 
Do'nt fyny'n ddilygredd ryw ddydd, 
Wrth floedd yr Archangel cyfodant, 
Ni fyddant ddim hwy yn y pridd, 
Daw'r duwiol ar ddelw ei Anwylyd 
O'r gweryd, a'i wisg fydd yn wyn, 

Y meirw i gyd a gyfodir, 
A'r byw a newidir pryd hyn, 

23 Yn gorwedd yn eu hystafelloedd, 

Mae miloedd cyfiawnion y byd,” 
Ac er bod yn awr yno'n ìsel, 
Do'nt fyny'n ddidrafel ryw bryd; 
Ysgrythur a ddywed yn eglur 
Cyfodir holl deulu y glyn, 

Gan hynny boed i ni diddanu, 
Ein gilydd yn gysson a hyn, 

294 Mae'n bwysig anrhaethol i'n gredu, 

Arthrawiaeth y codi a fydd, 

Pe amgen mae'n ofer pregethu, 

Ac ofer gweithredu ein ffydd, 

Bu'n Iesu ei hun yn ddiamau 

Dros ennyd dan selìau y bedu, 

Ond cododd fe) blaentirwyth ei deulu, 
Cant hwythau gyfodi mewn hedd. 


95 Ffarwel fy anwylaf rieni, 

?Rwyf nawr yn terfynu fy nghan, 
Ni chaf eich cymdeithas ond hyny, 

' Fel cawn wrth fy magu o'r blaen, 
Mae'm gobaith cawn gwrdd yn fwy sanctaiud, 
Heb lygredd tu arall i'r llen, 
Bob dydd 'rwyf am bwyso ar Iesu, 
?Rhwn ddaeth i'm gwaredu, Amen. 


Z 


— 


JONES A'I MAB; ARGRAFFWYR, &c,, ABERDAR, 


